- 
i3 


EDITORYAL 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Tomo LIII Blg. 16 
Agosto 21, 2022 
www.cpp.ph 


Bi SEAN NG 


KR 


np 


Tat 


Sa paglaban ng masa at hukbo, 
bibiguin ang madugong gera ng AFP 


pinag-utos kamakailan ng bagong itinalaga ni Ferdinand Marcos Jr na 
hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lalo pang pabilisin ang 
tiyempo ng mga operasyon nito laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). 
Layunin diumano ng ganitong kautusan ang "tapusin kaagad kung kaya" ang 


rebolusyonaryong armadong pakikibaka. 


Mas malalang terorismo ng es- 
tado, paniniil at pagpapahirap sa 
masa ang tiyak na ihahatid ng pag- 
papaigting na ito ng mga operasyon 
ng AFP. Kaalinsabay nito ang mini- 
mum na mga laking-batalyon na 
operasyong pangkombat laban sa 
hukbong bayan, na may suporta ng 
walang-habas na pambobomba mula 
sa himpapawid at panganganyon. 
Ito na ang ika-anim na taon ng to- 
do-largang mga opensiba ng AFP na 
nagsimula sa tinaguriang Oplan Ka- 
payapaan ng AFP na naging Oplan 
Kapanatagan katuwang ang Philip- 
pine National Police (PNP). 

Alinsunod sa hibang na estrate- 
hiyang "limasin ang dagat upang 
mahuli ang isda," naghasik ang mga 
pasistang tropa ng brutal na kam- 


panya ng pasipikasyon, panunupil, 
saywar at paniniktik laban sa ma- 
sang magsasaka at mga minoryang 
mamamayan. Pakay nitong sindakin, 
lumpuhin sa takot, lupigin ang pala- 
bang diwa at pwersahin ang masa 
na isuko ang kanilang mga karapa- 
tan at hangarin. 

Taliwas sa mga batas sa digma, 
sinasakop ng mga armadong sundalo 
ang daan-daang mga sibilyang ko- 
munidad at ipinaiilalim ang taum- 
baryo sa kanilang paghahari-harian. 
Dinudurog ang pagkakaisa ng masa 
upang mas madali silang supilin. Ki- 
nontrol ang lahat ng kilos sa baryo, 
kabilang ang pagtakda ng dami ng 
bigas na pwedeng bilhin, ang haba 
ng limitadong oras o mga araw na 
pwedeng magtrabaho sa bukid. 


Inasinta ng AFP ang mga ligal 
na samahang masa at kanilang 
mga lider na pilit idinadawit sa ar- 
madong rebolusyonaryong kilusan. 
Ito ay upang palabasing makatwi- 
ran ang armadong pagsupil sa mga 
sibilyan at kanilang mga karapa- 
tan. Sa disoras ng gabi, pulu-pulu- 
tong ng mga pasistang sundalo ang 
sumusugod sa mga kabahayan 
upang sindakin ang mga taum- 
baryo at pilitin silang "umamin." 
Kaliwa't kanan ang mga kaso ng 
pagpatay, pagdukot, at pagtortyur 
upang paluhurin ang masa sa po- 
der ng militar. 

Sa limang taon, mahigit 20,000 
na ang ipinarada ng AFP na mga 
"sumuko," na pinalalabas na mga 
kasapi ng BHB (kahit sabi nila noong 
simula ay wala nang 4,000 ang ka- 
sapi ng hukbong bayan). Sa badyet 
na ayudang P65,000 kada isa, ma- 
higit P1.3 bilyon na ang ibinuhos na 
pondo ng gubyerno sa pakanang 
saywar. Sa kongkreto, kadalasa'y 


ilang kilong bigas at delata na lang 
ang natatanggap ng mga tao. Sa laki 
ng nakukulimbat dito, pati na mula 
sa ilambilyong pisong badyet para sa 
pagpapasemento ng mga kalsada, 
pursigidong-pursigido ang AFP sa 
kanilang panggigipit at pandarahas 
sa taumbaryo. 

Maling-mali ang pag-aakala ng 
AFP na sa ganitong paraan ay lubos 
nilang mapapatay ang diwang pala- 
ban ng masa. Ang totoo, malalim na 
malalim ang itinatanim nilang poot 
sa puso ng masa. Marami sa mga pi- 
naluhod at pinayuko ng mga pasis- 
tang sundalo ay lalong sumidhi ang 
pagnanais na tumindig at tumingala, 
itanghal ang kanilang dangal at 
ipagtanggol ang kanilang mga kara- 
patan at kabuhayan. 

Sa buong bansa, marami sa ka- 
nila'y tuluy-tuloy na lihim na nakiki- 
pag-ugnayan sa hukbong bayan 
upang makipagtulungan kung paa- 
nong magtatanggol at lalabanan 
ang pasistang paniniil. Hindi nauu- 
bos ang dami ng gustong sumapi sa 
BHB. 

Sa nagdaang mga taon, nagawa 
ng BHB sa kalakhan na pangingiba- 
bawan at biguin ang inilunsad na 
malalaking opensiba ng AFP sa 
buong bansa. Patunay ito na nana- 
natiling malalim at malawak ong ti- 


Tomo LIII Blg. 16 | Agosto 21, 2022 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloco, 
Hiligaynon, Waray, Ingles at Espanyol. 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo 
at balita. Hinihikayat din ang mga 
mambabasa na magpaabot ng mga 
puna at rekomendasyon sa ikauunlad 


ng ating pahayagan. 


natamasang suporta ng BHB mula sa 
masang magsasaka at sambayanang 
Pilipino. Pinatatatag nito ang pani- 
nindigan at determinasyon ng mga 
Pulang mandirigma na magpunyagi 
sa landas ng armadong rebolusyon 
sa kabila ng lahat ng hirap at sakri- 
pisyo. 

Puspusan ang pagsisikap ng la- 
hat ng yunit ng BHB na panatilihing 
mahigpit ang pagkakaisa ng hukbo 
at masa. Habang pinatatatag ang 
mga nakatayong rebolusyonaryong 
organisasyong masa at mga sangay 
ng Partido, ibayong pinalalawak ang 
mga larangang gerilya o nagtatatag 
ng mga bago. Sa gayon, napalalapad 
ang erya para makapaglunsad ang 
BHB ng mga taktikal na opensiba at 
napupwersa ang AFP na banatin ang 
pwersa at ihantad ang maninipis na 
bahagi nito. 

Susi sa pagkakaisa ng masa at 
ng hukbong bayan ang pagsusulong 
ng rebolusyong agraryo para laba- 
nan ang iba't ibang anyo ng pyudal 
na pagsasamantala. Dapat ituon ang 
mga paglaban para ibaba ang upa sa 
lupa, pawiin ang usura at kamtin 
ang makatwirang presyo sa kanilang 
mga produktong-bukid. Ang pagsu- 
sulong sa rebolusyonaryong progra- 
ma sa reporma sa lupa ang mahigpit 
na nagbubugkos ng hukbong bayan 


Nilalaman 


Editoryal: Sa paglaban ng masa at hukbo, 
bibiguin ang madugong gera ng AFP 1 
Bigo ang mga pekeng pagpapasuko 3 
Mga bira ng AFP sa Northern Samar, binigo 4 
4 na madre at 12 iba pa, isinakdal 4 
Mga protesta 4 
Pambobomba, panganganyon, salot sa kalikasan 5 
Sa madaling salita 6 
Desaparecido: mga nawala sa batas militar 7 
Nagpapatuloy na laban ng Lumad at Moro 8 
Pagpapahirap sa mga Adivasi ng India 9 
Mga mukha ng krisis at paglaban sa China 10 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


baa) ang.bayan@cpp.ph 


© @cpp_angbayan1 


Agosto 21, 2022 


at masa. 

Dapat palakasin at palawakin 
ang pakikidigmang gerilya upang 
ipagtanggol ang masa laban sa ar- 
madong panggagahis ng kaaway. 
Dapat ding itaas ang kakayahan ng 
mga yunit milisya na mag-inisyatiba 
sa paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba upang mapasigla ang ar- 
madong paglaban ng masa sa ma- 
raming lugar. Sa panig ng BHB, da- 
pat tuluy-tuloy na magrekrut ng 
daan-daang bagong mga Pulang 
mandirigma, maglunsad ng mga 
pagsasanay sa pulitiko-militar, pa- 
natilihing mataas ang disiplina, at 
palakasin ang paninindigang pang- 
ideolohiya. 

Habang pinalalakas ang mga 
pakikibakang masa sa kalunsuran, 
dapat puspusang suportahan din ng 
mga manggagawa, mga estudyante 
at propesyunal sa kalunsuran ang 
mga pakikibakang antipyudal at an- 
tipasista sa kanayunan. Dapat 
nilang tulungan ang masang mag- 
sasaka na dalhin sa pambansa at 
internasyunal na atensyon ang ka- 
lagayan at mga paglaban sa kana- 
yunan. Dapat tuwiran silang mag- 
tungo sa mga bukid upang lumahok 
sa kilusang antipyudal, gayundin, sa 
armadong pakikibaka. 

Sa harap ng sumisidhing krisis 
na kinatatampukan ng pumapaim- 
bulog na presyo ng pagkain at mga 
bilihin, at lubhang mababang sahod 
at kita ng masang manggagawa at 
magsasaka, lalong nalulugmok ang 
masang magsasaka, manggagawa at 
anakpawis sa hirap at kagutuman. 
Sa kanayunan, lalo pang lumulubha 
ang kalagayan sa harap ng malawa- 
kang pang-aagaw ng lupa ng mga 
korporasyong dayuhang na sinusu- 
portahan ng pasistang militar. 

Ang krisis ng naghaharing siste- 
mang malakolonyal at malapyudal 
ay matabang lupa para sa armadong 
rebolusyon. Malaking hamon, kung 
gayon, sa BHB at sa masang Pilipino 
na labanan, biguin at pangibabawan 
ang pagpapaigting ng kontra-rebo- 
lusyonaryong gera sa ilalim ng rehi- 
meng Marcos, at isulong ang pam- 
bansa-demokratikong hangarin ng 
sambayanang Pilipino. [a8] 


ANG BAYAN 


Bigo ang mga pekeng pagpapasuko 
na ihiwalay ang mamamayan sa rebolusyon 


| 2rcararet ng Southern Luzon Command (Solcom) ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP) at ng Philippine National Police (PNP) sa Calabarzon 
(Cavite-Laguna-Batangas-Rizal-Quezon) at Mimaropa (Mindoro-Marinduque- 
Romblon-Palawan) ang napakarami umanong “sumukong” kasapi ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB), milisyang bayan, rebolusyonaryong organisasyong masa 
at mga kadre ng Partido sa Southern Tagalog (ST). Ginawa ang gayong pagha- 
hambog habang duguan ang kanilang kamay bunga ng malawakang mga pagla- 
bag sa karapatang-tao at paghahasik ng ligalig at takot sa mga komunidad. 


Sa taong 2021, naiulat na may 
368 kaso ng sapilitang pagpapasuko 
sa rehiyong ST. Bago “sumuko,” du- 
manas ang mga biktima ng pagba- 
banta, intimidasyon at panlilinlang 
ng mga sundalo at mga kasabwat o 
pinilit nitong mga lokal na upisyal. 

Dinanas ito ng Baryo Matatag sa 
isang larangan sa ST na ipinundar 
mula sa tagumpay ng rebolusyong 
agraryo. Sa ilalim ng rehimeng Du- 
terte, umigting ang kampanyang 
"pagpapasuko" at saywar sa lugar. 

May ilang nasuhulan ng kaaway 
na ginamit na mga aset na pinag- 
kukunan ng impormasyon hinggil sa 
Pulang hukbo at mga rebolusyonar- 
yong organisasyon sa baryo. Human- 
tong ito sa panggigipit sa mismong 
taumbaryo at ilang engkwentro sa 
pagitan ng AFP-PNP at BHB. 


Pagpupuna at pagbawi 

Matapos tasahin ng kinauuku- 
lang Komite ng Partido ang kalaga- 
yan ng Baryo Matatag ay agad itong 
nagpatupad ng hakbangin upang ba- 
wiin ang baryo at muling buhayin ang 
mga organisasyon dito. Naging ga- 


ANG BAYAN Agosto 21, 2022 


bay nito ang bilin ng Partido na ka- 
pag mamamayan ang nasasangkot, 
isasakatuparan ang hindi marahas na 
paraan ng paglutas sa mga kontra- 
diksyon, bagkus, masikhay na gawa- 
ing pampulitika at pagpupunahan. 

Nagpadala ng isang yunit ng 
BHB para irekober ang Baryo Mata- 
tag. Nag-ingat ang mga Pulang man- 
dirigma lalo't ramdam nila ang epek- 
to ng pasistang saywar at paninira 
laban sa hukbong bayan. Batid ni- 
lang nilason ng kaaway ang isipan ng 
mga residente para mawalan sila ng 
tiwala sa hukbo. 

“Ang gusto ng kaaway ay gami- 
tin kayo laban sa mga kasama at in- 
yong kababaryo,” paliwanag ng mga 
kasama. 

Kasabay nito, inilinaw nila na may 
pananagutan ang sinumang magpa- 
kakasangkapan sa kaaway sa paninik- 
tik at paglaban sa rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan. Kailangang 
harapin ng mga ito ang kanilang kaso 
sa hukumang bayan. Gayunman, pi- 
nag-iba rin ng mga kasama ang mabi- 
gat sa magaan na pagkakasala sa ma- 
mamayan at gubyernong bayan. 


Pinaliwanag ng mga kasama ang 
sistema ng hustisya sa ilalim ng 
gubyernong bayan, ang batayan ng 
kaso ng mga nasasakdal at ang ka- 
rampatang parusa ng mga ito. Ma- 
rami sa mga natukoy na nagpagamit 
sa kaaway ngunit mapagpakumba- 
bang umako ng pagkakasala at ma- 
tapat na nagsisi ay binigyan ng pu- 
wang na magbago. 

Ikinalugod ng taumbaryo ang 
pamamaraan ng mga kasama at lu- 
bos nilang niyakap ang mga desisyon. 


Pagwawasto 

Naging tuntungan ng pagwa- 
wasto sa Baryo Matatag ang kani- 
lang karanasan sa rebolusyong ag- 
raryo. Magkatuwang na binalik-ara- 
lan ng hukbo at taumbaryo ang ka- 
nilang pakikibaka para sa lupa at 
mga tagumpay na tinamasa mula ri- 
to. Dekada 1980 nang ilunsad ang 
pagkilos para bawiin ng masang 
magsasaka ang lupa sa Baryo Mata- 
tag. Magkatuwang ang BHB at 
taumbaryo sa pagharap sa mga ar- 
madong maton at militar na utusan 
ng panginoong maylupa. 

“Kung hindi dahil sa rebolu- 
syong agraryo, hindi natin mapaka- 
kain ang ating pamilya,” ayon pa sa 
isang “nakatatandang residente. 
“Walang-wala ang ilang libo at mga 
pangakong proyekto ng kaaway 
kumpara sa mga lupang sakahan na 
pinaghirapan nating ipaglaban.” 

Sang-ayon sa pasya ng hukumang 
bayan, binigyan ng pangalawang pag- 
kakataon ang ilan sa mga nahatulan. 
Nagsilbing “parusa” ang pagbabalik 
ng lupang binubungkal nila sa organi- 
sasyon at pagpapaloob nito sa komu- 
nal na sakahan ng baryo. Lalahok sila 
sa kolektibong pagsasaka bilang ba- 
hagi ng pagpapanibagong-hubog. 

Matapos isagawa ang huku- 
mang bayan ay nawasak ang pader 
na tila naghiwalay sa Baryo Mata- 
tag at BHB sa ilang panahon. Gi- 
nampanan ng bawat isa ang kan- 


Sundan sa pahina 4 


3 


803rd IBde, binigo ng BHB-Northern Samar 


INIULAT NG BAGONG Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Visayas ang magkakasunod 
na armadong aksyong inilunsad ng mga yunit nito laban sa 803rd IBde mula Abril 
hanggang Hulyo. 

Noong Abril 3, tinambangan ng BHB ang kontra-insurhensyang yunit ng pulis sa 
Barangay San Miguel, Las Navas. Tatlong pulis ang namatay at apat ang nasugatan. 

Isang araw bago nito, inambus ng BHB ang yunit ng 3rd IB sa Barangay La- 
kandula, Las Navas. Dalawang sundalo ang napaslang. Noong Mayo 10, napas- 
lang naman sa espesyal na operasyon ng BHB ang kumander ng tropang naglu- 
lunsad ng Retooled Community Service Program sa Barangay San Francisco, Las 
Navas. 

Sa naturang bayan pa rin, nakadepensa at nakapagmaniobra ang mga yunit 
ng BHB sa apat na engkwentrong dinanas nito mula Hunyo 3 hanggang 22. Hindi 
bababa sa 14 ang kaswalti sa hanay ng mga sundalo. 


4 na madre at 12 iba pa, isinakdal ng “pagpondo sa terorismo” 


APAT NA MADRE ng Rural Missionaries of the Philippines, isang abugado at 11 
iba pa ang kinasuhan ng Department of Justice (DoJ) ng “pagpopondo ng teroris- 
mo” noong Agosto 17. Ang mga isinakdal ay sina Mary Louise Dumas, Maridel So- 
lomon Fano, Hanelyn Caibigan Cespedes, Emilio Gabales, Ma. Fatima Napoles So- 
mogod, Evelyn Lumapas Naguio, Jhona Ignilan Stokes, Melissa Amado Comiso, 
Aldeem Abroguena Yanez, Aileen Manipol Villarosa, Czarina Golda Selim Musni, 
Angelie Magdua, Sister Augustina Juntilla, Sister Maryjane Caspillo, Sister Emma 
Teresita Cupin at Sister Susan Dejolde. Si Musni ay kalihim ng Union of People's 
Lawyers in Mindanao. Walang inilabas na dokumento ang DoJ kaugnay sa mga 
akusasyon ng dalawang "saksi" na pinagbatayan ng kaso laban sa kanila. 

Sa isla ng Negros, walang awat pa rin ang panghahalihaw ng militar. Pinatay 
ng 94th IB ang isang magsasakang residente ng Sityo Bulasot, Barangay Bue- 
navista, Himamaylan City, Negros Occidental noong Agosto 8. 

Pinalayas din ng mga sundalo ang mga katutubong Maghat-Bukidnon sa ba- 
rangay at iligal na inokupa ang kanilang mga bahay. Tinugis nila ang mga bata at 
kabataang pinaratangang mga anak ng mga Pulang mandirigma. 

Sa Negros Oriental, iligal na inaresto noong Agosto 9 si Roldan Baydal, isang 
drayber ng habal-habal at magsasaka sa Sityo Punong, Barangay Trinidad, Gui- 
hulngan. Pinaputukan ng 62nd IB sa magkahiwalay na insidente noong Agosto 16 
at 17 sina Boyet Cezar, Marjun Mahinay, Onil Gonzaga at Jercel Gonzaga sa pa- 
rehong syudad at niransak ang bahay ni Lary Gelia. Sa Moises Padilla, niransak 
din ang bahay ni Ronnie Pasid. 

Sa Northern Samar, iligal na inaresto noong Hunyo si Enriquetta Toling, isa 
sa kilalang biktima ng Sag-od Massacre at residente ng Barangay Sag-od, Las 
Navas. Kabilang siya sa 22 residente ng barangay na inobliga ng militar na mag- 
report sa kampo bago nito. 


Mula sa pahina 3 


ya-kanyang bahagi upang magwasto ang mga may kahinaan at nagkasala. 
Nailunsad ang mga pag-aaral, gawaing produksyon at serbisyong medikal kahit 
sa gitna ng matinding operasyong militar. Muli ring napagana ang organisasyong 
masa at nakagampan ang taumbaryo ng mga rebolusyonaryong tungkulin. 
Lumaganap sa ibang baryo ang balita ng tagumpay sa Baryo Matatag. Pinawi 
nito ang takot ng mamamayang napilitang “sumuko” at binigyan sila ng 
kumpyansang dumulog sa BHB. Sa katunayan, kusang lumapit sa Pulang hukbo 
ang mga myembro ng isang samahang binuo ng AFP-PNP sa katabing baryo para 
magpuna sa sarili. [29] 


4 Agosto 21, 2022 


A 


Martsa-paggunita sa Araw ng 
mga Katutubo. Kasabay ng pag- 
gunita sa Pandaigdigang Araw ng 
mga Katutubo noong Agosto 9, 
nagmartsa ang mga grupo ng pam- 
bansang minorya patungong upisi- 
na ng National Commission on In- 
digenous Peoples sa Quezon City. 
Tinuligsa nila ang walang habas na 
iligal na pag-aaresto, tortyur at pa- 
mamaslang sa mga katutubo. 


Martsa laban sa Golden Rice 
sa Panay. Nagpiket ang mga 
grupong pangkalikasan at kalu- 
sugan sa harap ng lokal na upisi- 
na ng Department of Agriculture 
sa Iloilo City upang tutulan ang 
pakanang paggamit at pagpa- 
palaganap ng golden rice sa isla. 


Sa Bicol, itinayo ang isang alyan- 
sa laban sa Golden Rice, ang 
SIKWAL-GMO (Bicol Alliance 
against GMO) noong Agosto 8 sa 
Naga City. Ayon sa mga kalahok, 
ang makikinabang lamang sa gol- 
den rice ay ang mga transnasyu- 
nal na mga korporasyon. 


Piket sa Korte Suprema. Sinaba- 
yan ng isang piket ang paghahain 
ng petisyon para sa Writ of Ampa- 
ro sa Korte Suprema noong Agos- 
to 10. Dumulog sa korte ang mga 
kapamilya ng dinukot na mga ak- 
tibista at organisador na sina Eliza- 
beth "Loi" Magbanua, Alipio "A- 
dor" Juat, Elgene Mungcal, at Ma. 
Elena "Cha" Cortez Pampoza. 


Protesta laban sa panghihima- 
sok ng US. Nagtungo sa Men- 
diola sa Maynila ang mga prog- 
resibong grupo noong Agosto 6 
kasabay ng pulong nina US 
Secretary of State Anthony Blin- 
ken at Ferdinand Marcos Jr sa 
Malacafiang. Panawagan nila ang 
pagbabasura sa hindi pantay na 
mga tratado sa pagitan ng Pilipi- 
nas at US katulad ng Visiting 
Forces Agreement at Mutual 
Defense Treaty na yumuyurak sa 
pambansang soberanya ng bansa. 


ANG BAYAN 


Pambobomba at panganganyon, 


salot din sa kalikasan 


Pea na iniatras ng 303rd IBde ng Armed Forces of the Philippines (AFP) 
noong Agosto 8 ang plano nitong gawing “test site” ng pambobomba ang 
Mt. Mandalagan na sakop ng Barangay Minapasuk, Calatrava sa Negros 
Occidental. Ito ay matapos umalma sa plano ang mga residente at lokal na 
ahensya ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), ga- 
yundin ang ilang upisyal ng lokal na pamahalaan. Ang naturang bundok ay ba- 
hagi ng Northern Negros Natural Park (kabuuang lawak ay 80,454.5 ektarya), 
isang protektadong erya kung saan naninirahan ang maraming uri ng hayop at 


halaman na matatagpuan lamang sa isla. 


Sa ibang bahagi ng bansa, sinisira 
ng mga pambobomba at pangangan- 
yon ng AFP ang protektado at di pro- 
tektadong mga sentro ng biodiversity. 
Tinataguriang sentro ng biodiversity 
ang mga lugar na nagtataglay ng ma- 
yayamang rekursong mineral, gubat, 
halaman at hayop. Dito matatagpuan 
ang mga ibon at iba pang hayop na 
malapit nang mawala, gayundin ng 
mga halamang makikita lamang sa 
bansa. Maraming komunidad ng mi- 
noryang mamamayan ang nabubuhay 
sa mga rekurso ng kagubatan nito. 
Ang mga ito rin ang watershed o pi- 
nagkukunan ng tubig ng mga nakapa- 
libot na munisipalidad at syudad. 

Marami na ang mga pag-aaral 
hindi lamang sa masasamang epekto 
ng mga pambobomba, kundi pati ng 
madalas na pagpapalipad ng mga dro- 
ne, sa kagubatan at mga nabubuhay 
dito. Liban sa pinsalang idinudulot ng 
mga bomba sa mga sibilyang komuni- 
dad, nililigalig ng ingay ng mga erop- 
lano, helikopter at drone na pangsar- 
beylans (na madalas ay ilang oras na 
nakapailanlang sa ere) ang natural na 


ANG BAYAN Agosto 21, 2022 


siklo ng ligaw na mga hayop, laluna ng 
mga ibon. Labag ang paninirang ito sa 
karapatan ng mamamayan sa isang 
balansyado at malusog na ekolohiya. 


Makitid na proteksyon 

Sa kabuuan, mahigit 7 milyong 
ektarya lamang ng kalupaan, mga 
ilog at karagatan sa Pilipinas ang iti- 
nuturing na protektado sa Pilipinas. 
Malalawak na susing sentro ng bio- 
diversity ang walang proteksyon dahil 
sa interes at mga operasyon dito ng 
mga dayuhan at lokal na mga manda- 
rambong. Kahit ang mga idineklarang 
protektado ay una nang kinalbo at si- 
nira ng malakihang kapitalistang 
pagtotroso at pagmimina sa nakara- 
ang siglo. Bihira na ang mga lugar ng 
biodiversity na nagtataglay pa ng old 
forest growth o lumang kagubatan. 

Kabilang sa mga lugar na ito ang 
Samar Island Natural Park na may la- 
wak na 335,105 ektarya at sumasaklaw 
sa bulubunduking bahagi ng Las Navas 
at Catubig. Noong 2019, naghulog ang 
AFP ng mga bomba malapit sa Mt. Ca- 
potoan na yumanig sa lupa at nag-iwan 


A C 


ei 


ANR 
NG 


ng 100-metrong lapad na butas. 

Sa Mindanao, malaking bilang ng 
mga pambobombang naiulat sa Ang 
Bayan ay isinagawa sa iba't ibang 
bahagi ng Mt. Pantaron (saklaw: 1.24 
milyong ektarya). Dito matatagpuan 
ang isa sa pinakamalawak na natiti- 
rang lumang kagubatan sa bansa. 
Hindi protektado ng batas ang ka- 
bundukang ito sa kabila ng mga pa- 
nukala at panawagang nakahapag 
para rito. Kabilang dito ang panawa- 
gan ng mga minorya sa Talaingod, 
kung saan 6,000 ektarya pa ng lu- 
mang kagubatan ang matatagpuan. 

Sa Bukidnon, ipinagmalaki ng 
NTF-Elcac ang pagkasunog ng tuktok 
ng isa sa mga bundok ng Mt. Tago (la- 
wok: 13,341 ektarya) sa pambobomba 
ng AFP noong Nobyembre 2021. Tatlo 
pang kabundukan (Mt. Kimangkil, Mt. 
Lumot at Mt.Tangkulan) ang binomba 
ng AFP sa iba't ibang panahon. Ang 
mga kabundukang ito na may pinag- 
samang lawak na 43,835 ektarya ay 
ipinanukala na ring ideklarang protek- 
tado at ituring na karugtong na habi- 
tat ng protektadong Mt. Kitanglad 
(47,234 ektarya) at Mt. Kalatungan 
Range (22,225 ektarya). Sa Misamis 
Oriental, hindi ligtas ang Mt. Balatu- 
kan Range (8,437 ektarya) sa pambo- 
bomba at panghahalihaw ng militar. 

Sa rehiyon ng Davao, tatlong 
protektadong lugar (Mt. Hamiguitan, 
Mainit Hotspring Protected Landsca- 
pe at Aliwagwag Protected Landsca- 
pe) ang may saklaw na mga bahagi ng 
Compostela Valley (Davao de Oro). 

Sa mga lugar ng Bangsamoro, 
paulit-ulit din ang pambobomba at 
panganganyon ng AFP sa Liguasan 
Marsh at kabundukan ng Mt. Dagu- 
ma sa bahaging Sultan Kudarat. 

Sa Luzon, binomba noong 2017 ng 
202nd IBde at 730th Combat Group 
ang Mt. Banoi, isang kritikal na wa- 
tershed area na pangunahing pinag- 
kukunan ng tubig ng Batangas. Sa Ca- 
gayan, binomba ang mga katutubong 
komunidad ng Mt. Cagua na nasa pi- 
nakahilagang dulo ng Sierra Madre. W 


5 


mabaLino SAL ITA 


ginastos ng Department of 

Education para sa 39,583 
mahinang klase na laptop sa 
presyong P58,300 kada isa. 


klaseng kompyuter na nasa S5 bilyon noong 1986. 
P15,000-P22,000 lamang. 


P1.871 


tinatayang yaman ng pamilyang 
Marcos sa 2021, kung ang 


Ang presyo ng gayong pagbabatayan ay ang hawak nilang 


72 


pakete ng pagkain, gamot at iba pang 
donasyon na nabulok sa mga bodega ng 
DSWD na para sana sa mga biktima ng 
bagyong Ulysses noong 2020. 


1.3 MILYON 


pamilyang mahihirap ang inilaglag ng bagong kalihim ng 
DSWD sa 4Ps dahil “gumradweyt” na umano ang mga ito 


sa kahirapan. 


Pinagkunan: Ibon Foundation 


#UnBlockTheTruth 


panawagan para ibasura ang utos ng National 
Telecommunications Commission na humaharang sa 


website ng mga alternatibong midya at iba pa. 


P80/araw 


o P12,030 para sa pamilyang may 5-katao ang 
itinakda ng estado na poverty threshold o sukatan ng 
kahirapan. Kahit napakababa ng sukatan, tumaas pa 

rin ang bilang ng mga naghihirap mula 17.6 milyon 
noong 2018 tungong 20 milyon noong 2021. 


bilang ng 
lenggwaheng 
Pilipino, 46 sa 
mga ito ay 
nanganganib . . 
HAAN Fidel & Fidel 
2 ay extinct o ipinanganak noong Agosto 4, 1944 
patay na. si Fidel Agcaoili, punong konsultant 


ng National Democratic Front of the 
Philippines habang si Fidel Castro, 


Pinagkunan: , kai b 
Süminer inetiüte pinuno ng rebolusyong Cuban, ay 
of Linguistics, 2022 ipinanganak noong Agosto 13, 


1932. 


Agosto 21, 2022 ANG BAYAN 


Desaparecido: mga nawala sa kadiliman 


ng batas militar 


O: darating na Agosto 30, gugunitain sa buong mundo ang International 
Day of the Disappeared (Araw ng mga Desaparecido). Sa araw na ito, aa- 
lalahanin ang libu-libong aktibista at mga itinuring na “kalaban ng estado” na 
dinukot at pwersahang winala ng mga pwersa ng estado bilang estratehiya ng 


mga gubyerno para maghasik ng teror sa buong lipunan. 


Ayon sa International Conventi- 
on for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance, ang 
sapilitang pagwawala ay maituturing 
na krimen laban sa sangkatauhan 
kung ang mga ito'y isinasagawa bi- 
lang bahagi ng malawakan o siste- 
matikong atake laban sa sibilyang 
populasyon. Sa gayon, walang ta- 
ning ang bisa ng mga kaso laban sa 
mga nagsagawa ng krimen, at may 
karapatan ang mga kapamilya ng 
mga biktima na ungkatin ang kato- 
tohanan ng mga pagkawala at igiit 
na bigyan sila ng bayad-danyos. 

Sa Pilipinas, daan-daan ang di- 
nukot at habambuhay nang winala 
sa batas militar ni Ferdinand Marcos 
Sr. Naitala ng Redemptorist Church 
sa Baclaran, Pasay City ang mahigit 
500 biktima, habang 783 ang nasa 
rekord ng William S. Richardson 
School of Law Library sa University 
of Hawaii. Nakalagak doon ang re- 
kord ng paglabag sa karapatang-tao 
ng 101,458 na biktima sa ilalim ng 
batas militar. ng diktadurang 
Marcos, kabilang ang 70,000 ikinu- 
long, 35,000 ipinailalim sa iba't 
ibang anyo ng tortyur, at 3,256 na 
pinatay o “salvaging” (kabilang ang 


este 


nawawala 


go 


ANG BAYAN Agosto 21, 2022 


nawawala 


Raman. nawawala 


2,520 dumanas ng brutal na paraan 
ng pagpatay). 


Unang desaparecido at iba pa 

Bago pa man ang batas militar, 
nagkaroon na ng unang kaso ng de- 
saparecido (katagang Espanyol ng 
“disappeared” o nawawala). Dinukot 
ng mga ahente ng militar si Charlie 
del Rosario noong Marso 19, 1971. 
Si del Rosario ay isa sa mga nagta- 
tag sa Kabataang Makabayan (KM) 
at instruktor sa Philippine College of 
Commerce (ngayon ay Polytechnic 
University of the Philippines). May 
nagsabing inihulog siya sa dagat 
mula sa helikopter kagaya sa “Ope- 
ration Condor” sa Latin America 
noong 1968 na idinirihe ng US 
Central Intelligence Agency. 

Isang aktibong kasapi naman ng 
College Editors' Guild of the Philippi- 
nes si Leticia Pascual-Ladlad, isa sa 
mga nagtatag ng UP Cultural Society 
sa University of the Philippines-Los 
Baños sa Laguna (UPLB) bago siya 
naging kasapi ng Samahang Demok- 
ratiko ng Kabataan. Huli siyang na- 
kita noong Nobyembre 1975. 

Isang organisador ng kabataang 
estudyante si Ronald Jan F. Quimpo 


Rizalina. nawawala 


na minsa'y nangarap na maging 
syentista o inhinyero. Ngunit nag- 
bago ito pagkaraang magtapos siya 
sa Philippine Science High School at 
pag-enrol sa UP. Huli siyang nakita 
noong Oktubre 29, 1977. 


“Southern Tagalog 10” 

Pinakanakilala sa mga kaso ng 
desaparecido ang tinaguriang “So- 
uthern Tagalog 10.” Sila ay sam- 
pung aktibistang karamiha'y nasa 
edad 20-25 na dinukot ng mga 
ahente ng estado noong Hulyo 1977 
sa Makati Medical Center sa Metro 
Manila. Ayon sa salaysay ni Bo- 
nifacio Ilagan, isa sa tagatipon ng 
Campaign Against the Return of the 
Marcoses in Malacañang (Carmma), 
ito ang isa sa pinakamalaking kaso 
ng sapilitang pagkawala at pama- 
maslang sa buong kasaysayan ng 
batas militar ni Marcos Sr. 

Kabilang sa ST 10 ay sina Cris- 
tina Catalla, Gerardo “Gerry” Faus- 
tino, Rizalina Ilagan, Ramon Jasul, 
Salvador Panganiban, Jessica Sales, 
Emmanuel Salvacruz, Virgilio Silva, 
Modesto “Bong” Sison at Erwin de 
la Torre. 

Sina Sales at Ilagan ay mga es- 
tudyante ng UPLB at mga kasapi ng 
KM at Panday Sining. Si Ilagan, ka- 
patid ni Boni Ilagan, ay lumisan sa 
unibersidad nang ideklara ang batas 
militar at naging organisador ng ko- 
munidad. 

Ang ilang itinuring na desapa- 
recidos noong dekada 1970 na na- 
tagpuan at napalaya ay kabilang sa 
mga nagsampa ng kaso laban sa 
diktador at kanyang naiwang ari-a- 
rian. Kabilang sa kanila sina Elisa 
Tita Lubi (dinukot noong Hunyo 
1975 kasama sina Juan Andres Bue- 
naventura at Johannes Baroso) at 
Adora Faye de Vera (dinukot kasa- 
ma sina Flora Coronacion at Orlan- 
do Fidores noong Oktubre 1976). 


Noong 1995, kasama sila sa 

ginawaran ng korte sa US ng 5766 

milyon bilang danyos. [2] 
7 


Ang nagpapatuloy na laban ng Lumad at Moro 


SN ilalim ng batas militar naganap ang pinakamatinding pandarambong 
sa mga kagubatan sa Far South Mindanao. Daan-daanlibong ektarya 
ang ipinagkaloob ni Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang malalapit na kaibigan 
sa pamamagitan ng Timber License Agreement ng pamahalaan. 


Ilan sa binigyan niya ng malala- 
wak na konsesyon ay ang Mindanao 
Lumber Development Company o 
Miludeco (32,575 ektarya sa South 
Cotabato), Greenbelt Wood Pro- 
ducts (45,440 ektarya sa Sultan Ku- 
darat) at D.M. Consunji Inc. 
(DMCI) (150,000 ektarya sa Dagu- 
ma Range na umuugnay sa mga pro- 
binsya ng South Cotabato, Sultan 
Kudarat at Maguindanao.) Saklaw 
ng mga konsesyong ito ang mga lu- 
pang ninuno ng mamamayang Moro 
at mga Lumad na B'laan at T'boli sa 
South Cotabato, at Tiruray, Dula- 
ngan-Manobo at Lambiangan sa Sul- 
tan Kudarat at Maguindanao. Ang 
Miludeco ay kumpanya ng pamilya 
Antonino habang ang Greenbelt ay 
pag-aari ni Narciso Ramos, ama ni 
Gen. Fidel Ramos. Si David M. Con- 
sunji naman ay naging miyembro ng 
gabinete at kroni ng diktador. 

Ang operasyong pagtotroso ang 
naghanda ng daan para sa pagmimi- 
na sa T'boli at ilang mga lugar sa 
Daguma Range. Tahasan ang panda- 
rambong ng DMCI sa mina at ya- 
mang pamana ng sinaunang mga tri- 
bo na matatagpuan sa mga kweba at 
ilang sagradong pook ng mga Lumad 
sa kabundukan ng Daguma. 

Sa loob ng ilang dekada ay naka- 
konsentra sa malawak na kabundu- 
kan sa hangganan ng Davao del Sur 
at South Cotabato ang pinakamala- 
king operasyon ng pagtotroso sa re- 
hiyon. Pinakamalaki sa limang kum- 
panya na nag-opereyt dito ang Ha- 
baluyas Logging Co. Tinangka ng 
kumpanya na pasukin ang teritoryo 
ng mga B'laan subalit sinalubong ito 
ng pag-aaklas ng malalaking klan sa 
Salnaong, Bong Mal at S'banken. 

Sa pakikipagtulungan ng mga 
yunit ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) na kumikilos sa lugar ay mas 
tumibay ang pagkakaisa ng tribu sa 
kabila ng matitinding operasyong 


8 


militar. Napilitan ang mga kumpanya 
na makipagnegosasyon at manga- 
kong ititigil ang pagpapapasok ng 
militar. Napigilan ng mga tribu ang 
pagkakalbo sa natitirang gubat sa 
kanilang mga lupang ninuno. 

Kasunod nito ay napalayas ang 
kumpanyang Davao Eastern Mining 
Corporation sa Alabel noong 1989. 
Nabawi rin ng mga B'laan sa Mala- 
patan ang mahigit 500 ektaryang lu- 
pa na mahigit isang dekada nang 
inagaw at kinontrol ng burukratang 
si Pedro Acharon. 

Sa pagpasok ng 1990 ay sumik- 
lab ang pag-aklas ng mga T'boli la- 
ban sa pang-aalipin at tiranikong 
paghahari ng negosyanteng si 
Nocum. Mahigit dalawang dekadang 
inangkin ng pamilya Nocum ang lu- 
pain ng tribo sa Lakag. Sa panahong 
ito naganap ang mga pagmasaker at 
pamamaslang sa mga Lumad para 
sapilitan silang palayasin sa lugar. 

Naging matibay na sandigan ng 
mga T'boli ang patnubay at suporta 
ng rebolusyonaryong kilusan. Sa ha- 
rap ng marahas na mga kumpronta- 
syon at pagtugis ng militar, umani 
ng malawak na suporta ng publiko at 
simbahan ang pag-aaklas. Nagta- 
gumpay ang mga T'boli sa pagpapa- 
tigil sa operasyon ng rantso at as- 
yenda at tuluyang napalayas ang 
negosyante sa lugar. 

Naging inspirasyon ang pag-aal- 
sa sa Lakag para sa lumalawak na 
oposisyon sa pagmimina sa Kematu 
ng mga makapangyarihang burukra- 
ta at naghaharing uri. Sa pakikipag- 
tulungan ng masa ay inatake ng BHB 
ang minahan. Dinisarmahan nito ang 
mga gwardya at sinira ang iligal na 
itinayong planta ng cyanide at iba 
pang mga pasilidad. 

Buhat noong dekada 1990 hang- 
gang 2015 ay umigting ang pakiki- 
baka ng mga Lumad laban sa Tam- 
pakan gold-copper project. Mahala- 


Agosto 21, 2022 


ga ang naging papel ng mga ligal na 
demokratikong aksyong masa sa 
paglulunsad ng malawakang kam- 
panya kontra-mina. Kasabay nito ay 
umigting ang armadong pag-alsa ng 
masa at tumindi ang mga aksyong 
pagparusa ng BHB laban sa kum- 
panya at mga gwardyang militar ni- 
to. 

Napigilan din ng kilusang Lumad 
at magsasaka ang balak ng rehi- 
meng Arroyo na buksan ang mala- 
wak na lupain sa Davao del Sur at 
Sarangani para sa proyektong jat- 
ropha (tuba-tuba). 

Sa ilang mga lugar naman sa 
Sultan Kudarat, nagkamit ng kakai- 
bang lakas at sigla ang paglaban ng 
mga Lumad sa patnubay ng rebolu- 
syonaryong kilusan. Muling inilun- 
sad ng mga grupong Dulangan-Ma- 
nobo, Tiruray at Moro ang kanilang 
paglaban sa pang-aagaw ng lupa at 
pagsasamantala ni Consunji. Luma- 
ganap ang ligal na kilusan at kam- 
panya laban sa operasyong pagtot- 
roso at mina ng DMCI. Nagkaisa rin 
ang BHB at armadong pag-alsa ng 
masa sa paglulunsad ng kampan- 
yang militar para ipagtanggol ang 
lupang ninuno at interes ng masa. E 


ANG BAYAN 


Pagpapahirap sa mga Adivasi ng India 


M alawakang pangangamkam ng lupa at pagpapalayas sa mga Adivasi o 
katutubo ng India ang idudulot ng isinusulong na bagong batas sa ka- 
gubatan ng rehimeng Narendra Modi. Dadagdag ito sa dati nang dinaranas na 
pambansang pang-aapi at pagsasamantala ng mga Adivasi kabilang ang heno- 
sidyo, iligal na pag-aresto at mga pag-atake sa ilalim ng kampanyang kontra- 
insurhensya ng reaksyunaryong gubyernong pambansa at pang-estado (ka- 


tumbas ng rehiyon). 


Isinusulong ng rehimeng Modi, 
sa isinumiteng panukala noong Hun- 
yo 28, ang “pagpapadali sa negosyo” 
ng malalaking kumpanya sa pagmi- 
mina, pagtotroso at iba pa sa mga 
kagubatan ng India. Nais nitong pa- 
bilisin ang proseso ng pagkuha ng 
“permiso” para mapasok ng mga 
kumpanya ang mga kagubatan. 

Ang lupang ninuno ng mga 
Adivasi ay mayaman sa iron, copper, 
ginto, zinc, lead, manganese, chro- 
mite at bauxite. Malaking bahagi ng 
kanilang mga kagubatan ay pinagku- 
kunan ng troso, uling at mga kahoy. 
Ginagamit din itong pastuhan at ta- 
niman ng malalaking plantasyon. 

Kabilang ang mga multinasyunal 
na kumpanyang Adanis at Ambanis 
sa mga mapapaburan ng pagluluwag 
ng estado ng India sa pagpasok sa 
mga kagubatan nito. 

Tatanggalan ng naturang panu- 
kala ng nalalabing ligal na karapatan 
ang mga Adivasi at komunidad na 
ipagtanggol ang kanilang lupang ni- 
nuno at kagubatan. Sa panukala, 
hindi na kakailanganin kunin ang pa- 
hintulot ng mga gram sabha (a- 
sembleya ng mga komunidad) para 
pasukin ang saklaw nilang lupain at 
kagubatan. Layon nitong bumuo na 
lamang ng isang pambansang komite 
na mag-aapruba sa isang proyekto 
at isusumite sa gubyerno ng estado 
para sa nalalabing proseso. 

Ang bagong batas, sa katuna- 
yan, ay pagsesemento lamang at tu- 
luyang pawawalang-saysay ang dati 
nang walang-ngiping mga batas sa 
pangangalaga sa karapatan ng mga 
Adivasi. Noong 2019, sa kabuuang 
240 na isinumiteng proyekto sa 
sentral na gubyerno, 193 na ang bi- 
nigyan ng rekomendasyon ng kasa- 
lukuyang komite sa pagsusuri. Sak- 


ANG BAYAN Agosto 21, 2022 


law nito ang 9,220.64 ektaryang ka- 
gubatan para sa mga proyektong 
kalsada, tren, pagmimina, irigasyon, 
imprastruktura at iba pa. 


Patung-patong 
na pagsasamantala 

Higit 896 ng kabuuang popula- 
syon ng India (104.2 milyon o halos 
kasinlaki ng populasyon ng Pilipinas) 
ay mga Adivasi. Sila ay mga pam- 
bansang minorya na binubuo ng 
ilandaang mga katutubong tribu na 
karamihan ay nasa Central India. 
Ang mga Adivasi ay nakatira sa mga 
kagubatan (na sangkapat ng buong 
teritoryo ng India) kung saan ma- 
higpit na nakatali ang kanilang pa- 
mumuhay. Malaon nang isinasaisan- 
tabi at binabalewala ang kanilang 
karapatan ng mga rehimeng Hin- 
dutva (nasyunalistang Hindu) at 
Brahmanic (pinakamataas na antas 
sa sistemang caste o panlipunang 
katayuan sa India.) 

Malaon nang ipinatutupad ng 
reaksyunaryong estado ang heno- 


sidyo laban sa mga Adivasi. Sa kon- 
serbatibong tala ng National Crime 
Records Bureau ng bansa, mayro- 
ong 76,899 na krimen laban sa mga 
Adivasi mula 2011-2020. Kabilang 
dito ang mga kaso ng panggagaha- 
sa, pang-aabusong pisikal at pag- 
paslang. Kabilang dito ang pagpatay 
ng mga pwersa ng estado ng 15 ka- 
tao sa Nulkatong, distrito ng Sukma 
nitong Agosto 18. 

Noong Hulyo 2021, pinalayas ng 
gubyerno ng Madhya Pradesh, rehi- 
yon sa sentrong India, ang mga ko- 
munidad ng mga katutubong Bhil at 
Barela mula sa kanilang lupa. Ka- 
makailan, pinalayas din ang mga ko- 
munidad ng katutubo sa Chhattis- 
garh hanggang Andhra Pradesh pa- 
ra bigyan-daan ang mga proyektong 
imprastruktura na walang pakina- 
bang sa kanila. 

Sa ilang mga lugar, sapilitang 
nagtatayo ng mga kampo ng pulis na 
sistematikong lumalabag sa mga ka- 
rapatang-tao ng mga Adivasi. Itina- 
tayo ang mga kampo sa Parvatpur sa 
Giridih district ng rehiyong 
Jharkhand, Silinger ng mga distri- 
tong Bijapur-Sukma at iba pang erya. 

Liban dito, kinakasangkapan ng 
sentral at pang-estadong gubyerno 
ang Unlawful Activities (Prevention) 
Act at iba pang mga batas para gi- 
pitin, atakehin at supilin hindi la- 
mang ang mga Adivasi kundi maging 
ang mga grupo at personaheng su- 
musuporta sa kanila. Matagalan si- 
lang ibinibimbin sa mga kulungan ng 
India. 

Ibayong tumindi ang mga ito sa 
ilalim ng Brahmanic Hindutva (pa- 
sismo laban sa mga minoryang reli- 
hiyon at mababang grupong panli- 
punan) na rehimen ni Modi. Dagdag 
insulto, inihalal kamakailan ng do- 
minanteng partidong Bharatiya Ja- 
nata (BJP) ni Modi bilang pangulo 
ng bansa si Draupadi Murmu na 
isang Adivasi. Ito ay para pabangu- 
hin ang kanyang paghahari sa harap 
ng sunud-sunod na pagpaslang, 
pag-atake at henosidyo sa mga 
Adivasi. [29] 


9 


Iba't ibang mukha ng krisis at paglaban sa China 


Ke piliting pagtakpan ng karatulang “sosyalismo na may katangiang 
Chinese,” lilitaw at lilitaw ang iba't ibang mukha ng krisis at paghihirap at 
pagtutol ng masang manggagawa at anakpawis sa ilalim ng sistemang kapita- 


lista sa China. 


Edukasyon para sa malalaking ka- 
pitalista 

Sinimulan ng mga estudyante 
noong Hunyo 4, 2021 ang kilusang 
protesta laban sa patakarang it- 
ransporma ang pribadong pang-aka- 
demikong mga unibersidad tungong 
mga paaralang bokasyunal. Kilala rin 
ang mga kolehiyong pang-bokasyu- 
nal bilang mga paaralan para sa tek- 
nikal na kasanayan (tulad ng sa 
TESDA ng Pilipinas). Ang patakarang 
ito ay sinimulang ipatupad noon 
pang 2014 para tugunan ang panga- 
ngailangan ng mga kumpanyang may 
mga proyekto sa ibang bahagi ng 
mundo. 

Tutol dito ang mga estudyante 
dahil walang naganap na konsulta- 
syon, at lalupa dahil itinuturing ni- 
la ito bilang higit pang pagbaba sa 
kalidad ng edukasyon mula nang 
manumbalik ang kapitalismo sa 
bansa. 

Unang naglunsad ng protesta 
ang mga estudyante sa dalawang 
prubinsya, na agad sinundan ng 
anim na iba pa nang sumunod na 
mga araw. Libu-libong estudyante 
ang lumahok sa mga rali at panawa- 
gang boykot sa loob lamang ng ilang 
araw. Sa mga pagkilos noong Hunyo 
2021, marami ang binugbog at dinu- 
kot, kinasuhan at pinaratangang gu- 
magamit ng iligal na droga. Tulad 
din sa iba pang protesta ng mama- 
mayan, inakusahan silang nakikipag- 
sabwatan sa mga dayuhan. 

Makabuluhan ang pinakahuling 


77 Against the corr 


PEN 
LG UA 
bil Sin. ALY 


EAT HIRMAN 


WINE 


IERHRR NI pia AERAR 
uption and 


Al 
REN Sh 
iy baa OK zi 


kilusang protesta ng mga estudyante 
dahil sinasabing ito na ang pinaka- 
malaki mula sa mga protestang pi- 
namunuan ng mga estudyante noong 
Hunyo 4, 1989 at humantong sa Ma- 
saker sa Tiananmen. 


Pang-aalipin sa gitna ng pandem- 
yang Covid-19 

Noong Mayo, naiulat na dalawang 
ulit na sumiklab ang paglaban ng mga 
manggagawa sa pagpapahirap sa ka- 
nila sa isang pabrika ng elektroniks sa 
Shanghai, ang pinakamalaki at pina- 
kamaunlad na syudad sa China. 

Bilang tugon ng gubyerno sa 
patuloy na pagkalat ng Covid-19 sa 
bansa, ipinatupad nito sa syudad 
ang pagkukulong sa mga mangga- 
gawa upang patuloy na magtraba- 
ho. Gayunman, hindi nito naiwasan 
ang pagkakahawaan. Dagdag sa 
restriksyon sa pagkilos, hindi rin 
makatarungan ang sahod ng mga 
manggagawa sa panahong nakaku- 
long sila sa pabrika, at kulang ang 
pagkain at iba pang suplay. Bago pa 
man ang patakarang ito ay dati 
nang mas mababa pa sa minimum 
ang karaniwang sahod ng mga 
manggagawa sa Shanghai. Ito ang 
nagtulak sa mga manggagawa na 
labanan ang mga bantay nila, ma- 
ging ang mga maton na ipinadala ng 
kumpanya. 

Dahil hindi lang sa Shanghai ang 
saklaw ng pagkukulong sa mga 
manggagawa, pinaniniwalaang ma- 
rami pang ibang pabrika sa bansa 


ME, 


Laa RA z 
violence% 


: 


ng: n BAE 
Sr Hana] T ong 
LTE DASA a) 


Kal Nah 
f NG l iea 
TUAIW#D. FH, RIM i vg 


10 


PW 


FX 


Agosto 21, 2022 


ang namimintog sa protesta. 

Sa sumunod na buwan, mga 
manggagawa sa sanitasyon at ko- 
leksyon ng basura naman ang 
nagprotesta. Binarikadahan nila ang 
isang kalsada sa syudad ng Changge 
sa prubinsya ng Henan bilang pro- 
testa sa hindi pagbibigay ng kani- 
lang sahod. Agad na nilusob ng mga 
pulis ang mga manggagawa, na ma- 
giting namang lumaban. 


Pang-aabuso ng mga bangko 

Sa Henan din naganap ang ser- 
ye ng mga protesta ng mga deposi- 
tor ng bangko noong Abril hanggang 
Hulyo. Dumagsa ang mga depositor 
matapos mapabalitang hindi na nila 
makukuha ang kanilang mga impok. 
Sa protesta noong Hulyo, umabot ng 
mahigit 1,000 ang lumahok. At tulad 
sa maraming iba pa, marahas na bi- 
nuwag ng malaking bilang ng mga 
pulis at maton ang hanay ng mga 
depositor. Marami rin sa mga depo- 
sitor ang minarkahang may Covid- 
19 upang pigilang lumabas at 
magprotesta. 

Panimulang apektado ng serye 
ng “bank run” (tawag sa pagdagsa 
ng mga depositor upang mag- 
withdraw ng kanilang impok) ang 
apat na bangko, na tinatayang may 
400,000 akawnt na nagkakahalaga 
ng milyun-milyong dolyar. Pinanini- 
walaang nawala ang pera dahil gi- 
namit ito ng mga bangko sa mga na- 
luging pamumuhunan. 

Durugtong ito sa namumuong 
krisis sa pabahay sa bansa. Mahigit 
300 proyektong pabahay sa mahigit 
100 syudad ang nawalan ng pondo 
matapos itigil ng mga kostumer ang 
pagbabayad. Sa mga eryang urban 
sa China, karaniwang umaabot sa 
78% ng personal na ipon ng mama- 
mayan ay inilalaan sa pagbayad sa 
pabahay bago pa man ito ma- 
kumpleto. Tulad ng mga bangko, gi- 
namit din ng mga kapitalista sa pa- 
bahay ang pera ng mga kostumer sa 
ibang pamumuhunan. Sa panimu- 
lang tantya, umaabot ito ng mahigit 
5100 milyon. [=] 


ANG BAYAN 


